WicipediA 


Asia 


Gyda arwynebedd tir o 44.4 miliwn km 2 a phoblogaeth o tua 3.4 biliwn, Asia yw'r cyfandir mwyaf yn y byd. Fe'i 
diffinir yn draddodiadol fel y rhan o ehangdir Affrica-Ewrasia sy'n gorwedd i'r dwyrain o Gamlas Suez a Mynyddoedd 
yr Ural , ac i'r de o Fynyddoedd y Cawcasws , Mô^Caspia a'r Môr Du. Mae tua 60% o boblogaeth ddynol y byd yn 
byw yn Asia. Dim ond 2% o'r boblogaeth honno sydd yn byw yn hanner gogleddol a mewndirol y cyfandir, sef 
Siberia , Mongolia , Casachstan, Xinjiang , Tibet , Qinghai , gorllewin Wsbecistan a Tyrcmenistan) ; mae'r 98% arall yn 
byw yn hanner arall y cyfandir, i'r de. 


Cynnwys 

Geirdarddiad 

Daearyddiaeth 

Hanes 

Crefyddau 

Economi 

Nwyddau naturiol 

Gwledydd Asia 


Map o'r byd yn dangos Asia 


Geirdarddiad 


Daw'r gair Asia o'r gair Groeg Aoía ( Asia ). Digwydd y gair am y tro cyntaf yng ngwaith yr hanesydd Groeg 
Herodotus (c. 440 C.C. ), sy'n cyfeirio at Asia Leiaf ac Asia wrth drafod Rhyfeloedd Groeg a Phersia a'r Ymerodraeth Delwedd cyfansawdd lloeren o Asia 
Bersiaidd. 

Daearyddiaeth 

Q ŵ Priferthygl: Daearyddiaeth Asia 

Mae Asia yn cynnwys tua thraean o dir y byd (44.4 miliwn km 2 ). Mae ei hyd eithaf o'r gorllewin i'r dwyrain yn 11,000 km, ac yn 8,500 km o'r gogledd i'r de. 
Mae'r rhan fwyaf o Asia, o bell ffordd, yn gorwedd yn uwch na'r Cyhydedd yn hemisffer y gogledd. Dim ond rhai rhannau o Dde-ddwyrain Asia ac is-gyfandir 
India sydd i'r de o'r Cyhydedd. 

Mae'r cyfandir yn cyffwrdd â'r Môr Arctig yn y gogledd, y Cefnfor Tawel yn y dwyrain a Chefnfor India yn y de. Yn y gorllewin mae Asia yn ffinio ag Ewrop , y 
Môr Canoldir , rhan ddwyreiniol Gogledd Affrica a'r Môr Coch. Mae Môr Bering , sy'n rhan o'r Cefnfor Tawel, yn gwahanu Siberia yng ngogledd-ddwyrain Asia a 
Gogledd America . Gorynys Arabia , India, Gorynys Malaya , Corea a Kamchatka yw'r mwyaf a'r pwysicaf o'r gorynysoedd niferus ar y cyfandir. Oddi ar arfordir y 
gogledd-ddwyrain ceir ynys Sachalin , ynysoedd Japan a Taiwan. 

Yn is i lawr mae De-ddwyrain Asia yn cynnwys nifer fawr iawn o ynysoedd; y pwysicaf ohonynt yw ynysoedd Luzon a Mindanao yn y Y Philipinau , Borneo , yr 
ynysoedd Indonesaidd Sumatra, Java a Sulawesi , Timor a Gini Newydd . Yr ynysoedd pwysicaf oddi ar arfordir de Asia yw Ceylon (Sri Lanca), y Maldives ac 
Ynysoedd Andaman . Mae'r moroedd llai sy'n perthyn i Asia yn cynnwys y Môr Coch rhwng Arabia a gogledd-ddwyrain Affrica , Môr Arabia rhwng dwyrain 
Arabia a gorllewin India, Bae Bengal rhwng dwyrain India a Myanmar, Môr De Tsieina, Môr Dwyrain Tsieina rhwng Taiwan a Japan, y Môr Melyn rhwng 
gogledd-ddwyrain Tsieina a Corea, Môr Japan rhwng Japan a Manchuria, a Môr Okhotsk rhwng Siberia a Kamchatka. 

Mae cadwyni mynydd pwysicaf Asia yn cynnwys Mynyddoedd Cawcasws, yr Hindu Kush, y Karakoram, Mynyddoedd Pamir , y Tien Shan, y Kunlun Shan a'r 
Himalaya ei hun sy'n cynnwys Everest, mynydd uchaf y byd. 

Hanes 




^ Prif erthygl: Hanes Asia 

Crefyddau 


Mae Asia yn gartref i'r rhan fwyaf o grefyddau mawr y byd ers canrifoedd lawer. Mae Iddewiaeth , Cristnogaeth ac Islam yn tarddu o'r un ardal yng ngorllewin 
Asia. India yw crud Hindŵaeth, Siciaeth a Bwdiaeth, a daw Taoaeth a Chonffiwsiaeth o Tsieina. Yn y gogledd Arctaidd Shamaniaeth yw'r grefydd frodorol ac yn 
Japan mae Shinto yn cydfyw â Bwdiaeth. 

Economi 


Yn nhermau cynnyrch mewnwladol crynswth ( PPP ), ceir yr economi genedlaethol fwyaf yn Asia yn Ngweriniaeth Pobl Tsieina (GPCh). Dros y degawd diweddaf, 
mae economiau Tsieina ac India wedi tyfu'n gyflym iawn, gyda'r ddwy wlad yn mwynhau cyfradd cynydd blynyddol cyfartalog o dros 7%. GPCh yw'r economi ail 
fwyaf yn y byd ar ôl yr Unol Daleithiau , ac mae'n cael ei dilyn gan Japan ac India fel economiau trydydd a phedwaredd mwyaf y byd yn ôl eu trefn (yn nesaf daw 
economi'au'r gwledydd Ewropeaidd, er enghraifft yr Almaen , DU, Ffrainc a'r Eidal). 


Nwyddau naturiol 

Asia yw cyfandir mwyaf y byd, ac felly'n gyfoethog mewn nwyddau naturiol, megis petroliwm a haearn. 


Economi Asia 


Poblogaeth: 

4.001 biliwn 

CMC (PPP): 

US$18.077 triliwn 












































Mae cynhyrchiant uchel ym myd amaeth, yn enwedig yn achos reis, yn cynnal dwysedd poblogaeth uchel yn y 

CMC (Pres): 

$8.782 triliwn 

gwledydd sydd yn yr ardal gynnes a llaith ar y Cyhydedd neu yn ei gyffiniau. Mae'r prif cynhyrchion 
amaethyddol eraill yn cynnwys gwenith ac ieir. 

CMC/pen (PPP): 

$4,518 

CMC/pen (Pres): 

$2,195 

Mae coedwigaeth i'w chael ar raddfa helaeth drwy Asia i gyd, ac eithrio de-orllewin a chanolbarth y cyfandir. 
Mae pysgota yn un o brif ffynonellau bwyd Asia, yn enwedig yn Japan. 

Cynydd blynyddol yn 
CMC y pen: 


Incwm y 10% top: 


Gwledydd Asia 

Miliwnyddion: 

2.0 miliwn (0.05%) 


■ Affganistan 

■ Armenia 

■ Aserbaijan 

■ Bahrain 

■ Bangladesh 

■ Bhwtan 

■ Brwnei 

■ Cambodia 

■ Casachstan 

■ Cirgistan 

■ Coweit 

■ De Corea 

■ Dwyrain Timor 

■ Yr Emiradau Arabaidd Unedig 

■ Fietnam 

■ Ffederasiwn Rwsia 

■ Georgia 

■ Gogledd Corea 

■ Gweriniaeth Pobl Tsieina (tir mawr Tsieina) 

■ Gwlad lorddonen 

■ Gwlad Tai 

■ Hong Cong 

■ lemen 

■ India 

■ Indonesia 

■ Irac 

■ Iran 

■ Israel 

■ Japan 

■ Laos 

■ Libanus 

■ Macau 

■ Maldives 

■ Maleisia 

■ Mongolia 

■ Myanm ar 

■ Nepal 

■ Oman 

■ Pacistan 

■ Y Philipinau 

■ Qatar 

■ Sawdi Arabia 

■ Sin gapôr 

■ Sri Lanca 

■ Syria 

■ Tajicistan 

■ Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) 

■ Tiriogaethau Palesteinaidd 

■ Tyrcmenistan 

■ Twrci 

■ Wsbecistan 



Asia 


Sri 

Lanca 


y-t- e(https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Nodyn:Cyfandiroedd_y_Ddae®igÉBal1cHRgëil0d y Ddaear 


> 

* 

m 

* 



> 


r j 






Affrica 

Yr Antarctig 

Asia 

Awstralia 

Ewrop 

Gogledd America 

De Ame 




































Affrica-Ewrasia Yr Amerig Ewrasia Oceania 


Cyn-uwchgyfandiroedd 

Gondwana ■ Laurasia ■ Pangaea ■ Pannotia ■ Rodinia ■ Columbia 
■ Kenorland ■ Nena ■ Sclavia ■ Ur ■ N/aalbara 


Cyfandiroedd Hanesyddol 

Amazonia ■ Arctica ■ Asiamerica ■ Atlantica ■ Avalonia ■ Baltica ■ Cimmeria ■ Craton Congo ■ I 
Kalaharia ■ Kazakhstania ■ Laurentia ■ Gogledd Tsieina ■ Siberia ■ De Tsieina ■ Ind 


Gweler hefyd Rhanbarthau'r Ddaear 

o Categori 


Rhanbarthau'r Ddaear 



Canolbarth ■ De ■ 


Awstralasia 

Affrica 

Dwyrain ■ Gogledd ■ 

Gorllewin 

Oceania 

Melanesia 

Micronesia 

Polynesia 


Canolbarth ■ Y Caribî ■ 



Yr Amerig 

De ■ Eingl ■ Gogledd ■ 

Lladin — 

Y Pegynau 

Yr Antarctig ■ Yr Arctig 

Asia 

Canolbarth ■ De ■ De^ 
ddwyrain ■ De- 

orllewin ■ Dwyrain ■ 

Gogledd 

Arall 

Asia-Cefnfor Tawel ■ 
Is-gyfandir India ■ Y 
Dwyrain Canol ■ Y 
Dwyrain Pell 

Ewrop 

Canolbarth ■ De ■ 

Dwyrain ■ Gogledd ■ ÉfJ 

Gorllewin 

Cefnforoedd 

Arctig ■ Byd ■ De ■ 
India ■ Iwerydd ■ Tawel 


Gweler hefyd: Cyfandiroedd y Ddaear 


w ì 4- i ad u r Chwiliwch am Asia 
yn Wiciadur. 

Wi«| HHl.il - 


Wedi dod o " https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Asia&oldid=9746533 " 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 26 Chwefror 2020, am 16:03. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am 
fanylion pellach. 
























